સં- ૨૦૪૯ | ફાગણ વદ - ૦૪ | શનિવાર | તા.:ઃ 


૧૧.૦૩.૨૦૨૩ | 5002 [૫૦. 


પજ 
શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ મ 
કડવા પાટીદાર સમાજ, 


જ 


નિ, 


8૩301૫₹0/ 


: 1052 | [000.: 91 7801877774, 91 7718977774 | 5૩111012111 ૧1111૯0 ૪ ટ૬ા11૧11.€0૦11 


ઘાટકોપર, બોરીવલી, થાણા, નારાસોપારા, બોરીવલી કુલ પાંચ 
મહાસભા માં સનાતની મૌરવનો ઉત્સાઠ સાથે શંખનાદ 


૧૯૨૦ અને ૧૯૨૨ માં કરાંચી માં 
સનાતનનો થયો હતો શંખનાદ જેનો પ્રથમ પડઘો 
૧૯૨૪ માં મુંબઈ માં પ્રથમ પરિસદ નો થયો જબરદસ્ત 
ગગનનાદ 


આપણી માતૃસંસ્થા શ્રી અખિલ ભારતીય 
કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજમાં સનાતની ચળવળની 
યુવાઓએ પ્રથમ પરિસદ કરાંચીમાં ૧૦૨૦ અને પછી 
૧૯૨૨ માં થઈ જેને 100 વર્ષ પૂર્ણ થતાં તેમજ 
યુવાસંઘની રચનાને 50 વર્ષ પૂર્ણ થતાં સ્વર્ણિમ 
મહોત્સવ અને મહિલાસંઘ શક્તિ સંગઠનને 25 વર્ષ પૂર્ણ 
થતાં રજત જયંતિ પર્વ આમ ત્રિવિધ મહોત્સવની 
સંયુક્ત રીતે સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ નિમિતે છઠઠું 
પૂર્ણ સનાતની અધિવેશન રૂપે આગામી તા. 11 થી 14 
મેં 2023 સુધી ચાર દિવસીય સનાતની ત્રિવેણી 
મહોત્સવ માદરે વતન નખત્રાણા ખાતે આયોજન 
કરવામાં આવેલ છે. 

આ સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવની 
તૈયારી ભાગરૂપે સંપૂર્ણ જાણકારી સાથે આગોતરા 
આમંત્રણ પાઠવવા સનાતની ગૌરવ શંખનાદ સમાજે 
સમાજે યાત્રાના રૂપે કરવા કેન્દ્રીય સમાજ, યુવાસંઘ 
અને મહિલાસંઘની ટીમ દ્વારા મહારાષ્ટ્ર ખંડ માં સતત 
ચાલી રહેલ યાત્રા મુંબઈ ઝોન માં પ્રવેશે 

પ્રથમ હું સનાતની ગૌરવ નો શંખનાદ 
કરવા ઘાટકોપર સનાતન સમાજના યજમાન 
પદે,તા.05-03-2023 ના રોજ પાટીદાર વાડી મધ્યે 
રાખવામાં આવેલ. 

મહિલા મંડળ - સંઘઠન મુંબઈની બહેનો 
દ્વારા ખૂબ ઉત્સાહ અને ઊર્જાના ભાવે પોથી અને 
ગોતીડાં અને ઢોલ સાથે પધારેલ મહેમનોનું કુમકુમ 
તિલક સાથે પુષ્પોની વર્ષા કરી સ્વાગત કરવામાં 
આવેલ. 

ઉપસ્થિત કર્ણધારોના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય 
બાદ આરતી સાથે સભાની શુરૂઆત કરવામાં આવેલ, 
સ્વાગત ગીત ઘાટકોપર મહિલા મંડળની બહેનો દ્વારા 
રજૂ કરવાંમા આવ્યું. 

ઘાટકોપર સનાતન સમાજના મહામંત્રી 
રમેશભાઈ વાસાણી દ્વારા મહાનુભાવોનું ઘાટકોપર 
સમાજના હોદ્દેદારો - સભ્યો દ્વારા સન્‍માન કરી સ્થાન 
ગ્રહણ કરવામાં આવેલ, જેમા શ્રી ઘાટકોપર સનાતન 
સમાજ મુંબઈના પ્રમુખ મહેન્દ્રભાઈ સેંઘાણી, 
અ.ભા.ક.ક.પા સમાજ મુંબઈ ઝોન પ્રમુખ કાંતિભાઈ 
લીંબાણી, કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખશ્રી અબજીભાઈ 
કાનાણી, 

ઉપપ્રમુખશ્રી જયંતીભાઈ રામાણી, 
ટ્રસ્ટીશ્રી મોહનભાઈ રામજીયાણી, ટ્રસ્ટીશ્રી છગનભાઈ 
પોકાર, મહારાષ્ટ્ર ખંડ પ્રભારીશ્રી રતનશીભાઈ દિવાણી- 
થાણા, શ્રીસમાજ મુંબઈ ઝોન ઉપપ્રમુખ કેશુભાઈ 
લીંબાણી, મુંબઈ ઝોન મહામંત્રી પરેશ માવાણી, 
મહારાષ્ટ્ર ખંડ સહ પ્રભારી, ગંગારામભાઈ પોકાર- 
નાલાસોપારા,યુવાસંઘ સેન્ટ્રલ પ્રેસિડેન્ટ હિતેશભાઈ 
રામજીયાણી, 

યુવાસંઘ મુંબઈ રીજીયન ચેરમેન 
હસમુખભાઇ રામજીયાણી, મહિલાસંઘના મુંબઈ પ્રમુખ 
શ્રીમતી હેમિકાબેન પોકાર, યુવાસંઘ કોર્ડીનેટર (૪5૩1૦ 
અશોક અમૃતિયા, ઘાટકોપર યુવક મંડળ પ્રમુખ, અશોક 
પોકાર, ઘાટકોપર મહિલા મંડળ પ્રમુખ દક્ષાબેન ધોળુ 
સાથે અનેક કાર્યકરોની ઉપસ્થિત રહી. 

સ્વાગત પ્રવચન અને ઘાટકોપર 
સમાજની માહિતી સ્થાનિક સમાજના પ્રમુખશ્રી 
મહેન્દ્રભાઈ સેંઘાણી આપેલ. 

ત્યારબાદ સભાનું સંચાલન મુંબઈ ઝોન 
મહામંત્રી પરેશ માવાણી દ્વારા કરવામાં આવેલ. 

મુંબઈ ઝોનનો અહેવાલ ઝોન ઉપપ્રમુખ 
કેશુભાઈ લીંબાણીએ આપેલ 

સમાજની વિવિધ યોજનાઓની માહિતી, 
તેમજ દિવાળી બોણી, ભૂમિદાન વગેરેની માહિતી 
અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના 
પ્રમુખશ્રી અબજીભાઈ કાનાણી દ્વારા આપવામાં આવેલ 
અને આગામી સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવમાં બહોળી 
સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેવા આમંત્રણ સાથે અપીલ 
કરેલ.કેન્દ્રીય સમાજના ટ્રસ્ટીશ્રી છગનભાઇ પોકાર અને 
મોહનભાઇ રામજીયાણી દ્વારા ઘાટકોપર સમાજ તેમજ રે 
રોડ સમાજ ના હોદ્દેદારોને શતાબ્દી મહોત્સવની 
આમંત્રણ પત્રિકા આપવામાં આવેલ અને સમાજના સૌ 
સભ્યોને આગામી શતાબ્દી મહોત્સવમાં ખિલાઉપાડ 
તેમજ ઘુઆંબંધ હાજરી આપવાનુ આહવાન કરેલ. 

કેન્દ્રીય સમાજના ઉપપ્રમુખ જયંતીભાઈ 
રામાણીએ સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવનો ઉદ્દેશ અને 
ફળશ્રૃતી બારામાં વિસ્તૃત છણાવટ કરેલ અને શતાબ્દી 
મહોત્સવને ગૌરવ સાથે ભવ્ય બનાવવા તેમજ 
શ્રીસમાજના જ્ઞાતિનાં રીતરિવાજ થકી આપણી 
સમાજને થયેલ લાભ વિશે છણાવટ કરેલ. આ 
એતિહાસિક મહોત્સવ નિમીતે અલગ અલગ 
સમિતિઓમાં કર્મઠ ભાવે સેવા આપવા સામેથી ફોર્મ 
ભરી ફરજ નિષ્ઠા સાથે જ્ઞાતિ ગૌરવ બનવું તેમજ 
શોભાયાત્રા વખતે ઝાંખીઓમા વિભિન્નતા સાથે કૃતિઓ 
ગઠનમા ભાગ લેવા આહ્વાન આપેલ. 

કેન્‍દ્રીય સમાજ મહારાષ્ટ્ર ખંડ પ્રભારી 
રતનસીભાઈ દિવાણીએ સનાતની હોવાનો ગૌરવ શું છે 
અને વિધર્મી પંથ છોડીને આવનારાઓને ૧૦ તારીખ મે 
મહિના ૨૦૨૩ પછી સનાતન સમાજમાં પ્રવેશ બંધ શા 
માટે કરવો છે તેનું વિસ્તૃત વર્ણન કરેલ . 

શતાબ્દી મહોત્સવ માટે ફંડ ઊભું કરવા 
માટે કરાયેલ રદ્દી થી સમૃદ્ધિ યોજનાની વિગતવાર 
જાણકારી વિડીયો ક્લીપની સાથે મુંબઈ રીજીયન 
મિશન ચેરમેન અને આ સમિતિના કન્વીનર અશોક 
પોકારે આપેલ અને રદ્દી થી સમૃદ્ધિ સંકલ્પ પત્ર ભરવા 
માટે જણાવેલ. 

યુવાસંઘનો ઇતિહાસ કેન્દ્રીય યુવાસંઘના 
પૂર્વ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પ્રકાશભાઇ માવાણી એ રજૂ કરેલ 
યુવાસંઘ સેન્ટ્રલ પ્રેસિડેન્ટ હિતેશ રામજિયાણીએ 
યુવાસંઘના સુવર્ણ જયંતી ઉત્સવ માં થનાર કાર્યક્રમ 


ત્રીજી વખત ચીનના રાષ્ટ્રપતિ 
બન્યા શી જિતપિંગ 


જિનપિંગ ચીનના સૌથી શક્તિશાળી 
નેતા બની ગયા 


નેશનલ પીપલ્સ કોંગ્રેસની 
14મીબેઠકમાં 
શી જિનપિંગેને ત્રીજી વખત 
રાષ્ટ્રપતિ બનાવવા દ્વ 
પરમહોર લામી [2 


સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજાનો જનાદિવસ 


સંસ્કાર નગરી વડોદરા જ્યારે રજવાડું હતું 
ત્યારે પણ તેનો વિકાસ આકાશને આંબતો હતં 
અને આ વિકાસનો શ્રેય જાય છે, રાજયના પ્રગતિ- 
શીલ અને લોકપ્રિય રાજવી સયાજીરાવ ગાયકવાડ 
ત્રીજાને. આ રાજવીનો જન્મ ૧૧મી માર્ચ ૧૮૬૩ન 
રોજ મહારાષ્ટ્રના કવલાણા ગામમાં થયો હતો. 
[અઢાર વર્ષની ઉમરે અંગ્રેજીનું જ્ઞાન ધરાવતા આ 
ન રાજાએ ટૂંકા ગાળામાં રાજનીતિના પાઠ પાકા કરી 
[ન રે ગુવીધા હતા અને વડોદરાના સત્તાધીશ બન્યા હતા. 
તેમણે હિન્દુસ્તાનમાં સૌ પ્રથમ મફત અને ફરજિયાત પ્રાથમિક શિક્ષણ 
દાખલ કર્યું. એ સમયમાં ક્રાંતિકારી એવા સમાજ સુધારણાના અનેક 
કાયદા કર્યા, 
સંસ્કૃત અને હિદી પ્રચાર-પ્રસાર માટે એમણે વ્યાપક પ્રયત્નો કર્યા. 
લોકોપયોગી કાર્યો માટે ધન વાપરતા તેમણે કદી પાછી પાની કરી ન 
હતી. તેમણે ત્રીસેક વખત વિદેશયાત્રા કરી, જેથી સુધારા સને સંસ્કૃતિ 
ક્ષેત્રે આગળ વધેલા દેશોના ઉમદા વિચારો અને કાર્યો રાજયમાં દાખલ 
કરવાની તેમને તમન્ના જાગી, યુરોપમાં હતા ત્યારે બીમાર થતાં તેમને 
ભારત લાવવામાં આવ્યા. ઇ.સ. ૧૯૩૯માં મુંબઇ ખાતે તેમનું અવસાન થયું. 
પરાધીનતાના સમયમાં એમણે અંગ્રેજ સત્તા સાથે સંઘર્ષ કરી રાજયની 
પ્રજાને કુશળ વહીવટ આપ્યો તે પ્રેરણાદાયી છે. 


77 2159 


છ 77.૦5 


તેમજ વિવિધ સ્પર્ધાઓ વિષે માહિતી આપેલ અને 
યુવામંડળના સભ્યોને બહોળી સંખ્યામાં શતાબ્દી 
મહોત્સવમાં હાજરી આપી મહોત્સવને સફળ બનાવવા 
તેમનાથી જે પણ સમિતિઓમાં ભાગ લઈ શકાય તેમાં 
નામ નોંધાવી શતાબ્દી મહોત્સવને સફળ બનાવવાની 
અપીલ કરેલ. 

યુવાસંઘ યોજના યુવા સુરક્ષા કવચ 
કોર્ડીનેટર અને મુંબઈ યુવક મંડળ પ્રમુખ અશોક 
અમૃતિયા દ્વારા યુવા સુરક્ષા કવચ યોજનાની અત્યાર 
સુધી આપાયેલ સહાય અને વિષે વિસ્તૃત જાણકારી 
આપેલ તેમજ શતાબ્દી મહોત્સવમાં યોજાનાર 
સ્પર્ધાઓમાં ઉત્સાહ ભેર યુવાનોને ભાગ લેવા આહ્વાન 
કરેલ. 

કેન્દ્રીય મહિલાસંઘ નાં મુંબઈ ઝોન 
(શક્તિપીઠ) પ્રમુખ શ્રીમતી હેમિકાબેન પોકારે રજત 
જયંતી ઉત્સવની જાણકારી સાથે માહિલાસંઘની 
ડીરેક્ટરીનું પ્રકાશનની માહિતી તેમજ તેનામા જાહેરાત 
આપવા અપીલ કરી. આ પ્રસંગે સમાજની બહેનોને 
બહોળી સંખ્યામાં શતાબ્દી મહોત્સવમાં હાજરી આપવા 
અપીલ કરેલ. ખંડ સહ પ્રભારી ગંગારામભાઈ પોકાર 
એ વાંઢાય ઉમિયા સંસ્થાન અમૃત મહોત્સવ તેમજ 
શતાબ્દી મહોત્સવમાં સહભાગી થવા અપીલ કરેલ. 

ઉમિયા માતાજી મંદિર વાંઢાયના અમૃત 
મહોત્સવની પત્રિકાઓનું વિતરણ ઘટક સમાજના 
હોદ્દેદારોને ટ્રસ્‍ટી મોહનભાઇ રામજીયાણી તેમજ 
વાંધાયના કારોબારી સભ્યોના હસ્તે આપવામાં આવેલ. 
ત્યારબાદ મુક્ત વિચારમા ચંદ્રકાંતભાઈ છાભૈયા અને 
કીર્તિભાઈ દિવાણીએ અગાઉના અધિવેશનમા અને 
સમાજની સનાતની વિચારધારામાં ઘાટકોપરના 
વડીલોના યોગદાનને વ્યક્ત કરેલ.આભાર દર્શન 
પ્રકાશ માવાણી એ કર્યું. 

ત્યારબાદ ઘાટકોપર સમાજના પ્રમુખ અને 
શૌર્ય સંસ્કરણ વ્યક્તિત્વ નિર્માણ સમિતિના કમિશનર 
મહેન્દ્ર સેઘાણી દ્વારા સૌને સંકલ્પ સાથે ઊર્જાવાન 
બનવા માનવ સાંકળ રચના કરાવામાં આવી જેમાં સહુ 
એક સાથે એક નેક મતે સંકલ્પ બદ્ધ થયા.. 
હુ શ્રેષ્ઠ સનાતની છું 
હુ મારા આખા સમાજને સનાતની બનાવીશ 
આવતા શતાપદી મહોત્સવને સફળ બનાવીશ. 


પરસ્પર આત્મીય ભાવે લાગણી સાથે 
સામજિક ઉત્તમ ભાવના સાથે એક બીજાનું અભિવાદન 
અને આ સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ એક એતિહાસિક 
૧૦૦ વર્ષ પહેલાં યુવાઓએ વિષમતા વચ્ચે કરેલ 
ક્રાંતિકારી ઘટનાનાં ગૌરવ સાથે આજ એજ કાર્ય નો 
શંખનાદ કરવાનું ગૌરવની અનુભૂતિ વ્યક્ત કરી 
સભાની પૂર્ણાહુતિ જાહેર કરવામાં આવેલ.. 

ડોમ્બીવલી સમાજમાં સનાતની ગૌરવનો શંખનાદ 
અહેવાલ 

તા.૦૬ માર્ચ સોમવારે સાંજે ૦૪:૩૦ વાગ્યે 
સનાતની ગૌરવ શંખનાદ યાત્રાના મુંબઈ ઝોન દ્વારા 
બીજી સભાનું આયોજન પાટીદાર સમાજ ડોમ્બવિલીના 
સંયોજનથી પાટીદાર ભવન ખાતે યોજાયેલ હતી. 
સભાની શરૂઆત ડોમ્બવિલી સમાજના સહમંત્રી જીગ્નેશ 
ઉકાણી દ્વારા આવેલ મહાનુભાવોના સ્થાન ગ્રહણ 
કરાવીને થઈ હતી. દીપ પ્રાગટ્ય બાદ માતાજીની 
આરતી કરીને શાલ અને પુષ્પ ગુચ્છ અંપણ કરીને 
સન્‍માન કરવામાં આવેલ. 

મંચ પર સૌ પ્રથમ ડોમ્બવિલી સમાજ 
પ્રમુખ કમલેશ લીંબાણી, મુંબઈ ઝોન સમાજ પ્રમુખ 
કાંતભિાઈ લીંબાણી, અખલિ ભારતીય સમાજ પ્રમુખ 
અબજી કાનાણી, મુંબઈ સમાજ ટ્રસ્‍ટી મોહન 
રામજીયાણી, શ્રીસમાજ ટ્રસ્‍ટી છગન પોકાર, ટ્રસ્‍ટ ફંડ 
મુંબઈ વાઇસ ચેરમેન શાંતલિાલ ભગત, ટ્રસ્‍ટ ફંડ મુંબઈ 
ટ્રસ્ટી તેમજ મુંબઈ ઝોન સમાજ ઉપપ્રમુખ શાંતીલાલ 
ભીમાણી, ટ્રસ્ટ ફંડ મુંબઈ ટ્રસ્‍ટી નરેન્દ્ર ધોળુ, મુંબઈ 
ઝોન સમાજ ઉપપ્રમુખ કેશવજી લીંબાણી, મુંબઈ ઝોન 


ન. ન. ન. ન. નુ. રી 
દુ ના દ નુ કા 
ી! ન. . ક -- ર 
56 -- 22૦00611016 
ગતાન્સ 
કાડ હ 


16ગર . મહિલા મંડળ દ્વારા આયોજિત 
વુમન્સ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી. મહિલા મંડળ ના 
પ્રમુખ ગોદાવરી બેન કેસરાણી અને મંત્રી રેખા બેન 
પદમાણી એ લક્ષ્મી નારાયણ અને માં ઉમિયા ની 
પ્રાર્થના કરી મહિલા મંડળ ના હોદેદારો સાથે દીપ 
પ્રાગટ્ય કરી , જેમાં 10 વરસ ની દીકરી થી લઈ ને 72 
વરસ ના માતા એ પણ ભાગ લીધો હતો. એક પાત્ર 
અભિનય, નાટક અને ડાન્સ જેવા જુદા જુદા સંસ્કૃતિક 
પ્રોગ્રામ કરવામાં આવેલ. અંત માં અલ્પાહાર કરી 
ભગવાન લક્ષ્મી નારાયણ અને માં ઉમિયા ના જય ઘોષ 
સાથે કાર્યક્રમ ની પૂર્ણાહૂતિ કરેલ. વાંઢાય ખાતે લક્ષ ચંડી 
હવન ના 4 દિવસ ના પ્રોગ્રામ માં હાજરી આપવા અને 
સહયોગ આપવા ની પૂરી ઉત્સાહ પૂર્ણ માહિતી પણ 
આપવામાં આવી. 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ 
ઉમા નગર મેઘપર બોરીચી. ।«ગર . મહિલા મંડળ દ્વારા 
આયોજિત વુમન્સ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી. 
મહિલા મંડળ ના પ્રમુખ ગોદાવરી બેન કેસરાણી અને 
મંત્રી રેખા બેન પદમાણી એ લક્ષ્મી નારાયણ અને માં 
ઉમિયા ની પ્રાર્થના કરી મહિલા મંડળ ના હોદેદારો સાથે 
દીપ પ્રાગટ્ય કરી , જેમાં 10 વરસ ની દીકરી થી લઈ ને 
72 વરસ ના માતા એ પણ ભાગ લીધો હતો. એક પાત્ર 
અભિનય, નાટક અને ડાન્સ જેવા જુદા જુદા સંસ્કૃતિક 
પ્રોગ્રામ કરવામાં આવેલ. અંત માં અલ્પાહાર કરી 
ભગવાન લક્ષ્મી નારાયણ અને માં ઉમિયા ના જય ઘોષ 
સાથે કાર્યક્રમ ની પૂર્ણાહૂતિ કરેલ. વાંઢાય ખાતે લક્ષ ચંડી 
હવન ના 4 દિવસ ના પ્રોગ્રામ માં હાજરી આપવા અને 
સહયોગ આપવા ની પૂરી ઉત્સાહ પૂર્ણ માહિતી પણ 
આપવામાં આવી. 


રાષ્ટ્રીય મહિલા ધ્વિસ, જાણો તેનો ઇતિહાસ અને ક્યારે શરૂ થયો 


ભારતમાં રાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ: ભારતમાં 
દર વર્ષે 13 ફેબ્રુઆરીને રાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ તરીકે 
ઉજવવામાં આવે છે. પરંતુ, બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે 
13 ફેબ્રુઆરીએ જ મહિલા દિવસ શા માટે ઉજવવામાં 
આવે છે. હકીકતમાં તે જ દિવસે મુખ્ય સ્વાતંત્ર્ય સેનાની 
અને કવિ સરોજિની નાયડુનો જન્મ થયો હતો. તેમની 
કવિતાઓ ને કારણે તેમને “ભારત કોકિલા' તરીકે પણ 
ઓળખવામાં આવે છે. સરોજિની નાયડુએ દેશની 
આઝાદી માટે ભારતીય રાષ્ટ્રીય ચળવળમાં સક્રિય 
ભૂમિકા ભજવી હતી. 

સરોજિની નાયડુનો જન્મ 13 ફેબ્રુઆરી, 
1879ના રોજ થયો હતો. સરોજિની બાળપણથી જ ખૂબ 
જ બુદ્ધિશાળી હતી. તેમણે ૧૨ વર્ષની નાની ઉંમરે 
કવિતાઓ લખવાનું શરૂ કર્યું. તેઓ માત્ર સ્વાતંત્ર્ય 
સેનાની જ નહીં, પરંતુ મહિલાઓના અધિકારો માટે પણ 
લડ્યા હતા. તેમને ભારતના પ્રથમ મહિલા રાજ્યપાલ 
તરીકેનું સન્માન પણ છે. 


સરોજિની નાયડુ એ વર્ષ ૧૯૧૪ માં 
પહેલીવાર મહાત્મા ગાંધીને મળ્યા હતા અને પોતાને 
દેશ માટે સમર્પિત કર્યા હતા. શિક્ષણ મેળવવાની સાથે 
તેઓ રાષ્ટ્રીય આંદોલનમાં જોડાયા હતા. મહાત્મા 


ગાંધી, જવાહરલાલ નહેરુ સહિત તમામ મોટા નેતાઓને 
તેમની નેતૃત્વ ક્ષમતાઓ દ્વારા ખાતરી અને સન્‍માન 
આપવામાં આવ્યું હતું. ૧૯૨૫ના વર્ષમાં તેમને કોંગ્રેસના 
પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા હતા. ૧૯૨૮માં બ્રિટિશ 
સરકાર દ્વારા ભારતમાં પ્લેગની મહામારી દરમિયાન 
તેમના કાર્યો બદલ તેમને કૈસર-એ-હિંદથી નવાજવામાં 
આવ્યા હતા. તેઓ ૧૯૩૨ માં ભારતના પ્રતિનિધિ તરીકે 
દક્ષિણ આફ્રિકા ગયા હતા. 2 માર્ચ, 1949ના રોજ 
લખનઉમાં તેમની ઓફિસમાં કામ કરતી વખતે હાર્ટ 
એટેકથી તેમનું અવસાન થયું હતું. સરોજિની નાયડુની 
135 જન્મજયંતિ નિમિત્તે દેશમાં 13 ફેબ્રુઆરી, 2014ના 
રોજ રાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની શરૂઆત કરવામાં આવી 
હતી. 


સરોજિની નાયડુ તેમના સાહિત્યિક 
યોગદાન માટે વિશ્વમાં પ્રખ્યાત છે. તેમની કેટલીક 
કવિતાઓનો અભ્યાસક્રમમાં પણ સમાવેશ કરવામાં 
આવ્યો છે. તેમની સાહિત્યિક રચનાઓમાં ગોલ્ડન 
થ્રેશોલ્ડ, ટાઇમનું પક્ષી, મેજિક ટ્રી, વિઝાર્ડ માસ્ક, સપ્રેડ 
ફ્લુટ: ગીતો ઓફ ઇન્ડિયા, ભારતીય વણકર વગેરેનો 
સમાવેશ થાય છે. 


કેન્દ્રિય યુવાસંધ દ્વારા ગોલ્ડન જ્યુબિલી યુથ 
કાર્નિવલમાં ભાગ લેવા સૌરાષ્ટ્ર રીજીયન દ્વારા 
આયોજીત ભવ્યતિ ભવ્ય કાર્યક્રમ 
સૌરાષ્ટ્ર રીજીયન યુથ કાર્નિવલ - 2023 


ગત 05-03 -2023 ના રવિવારે સૌરાષ્ટ્ર 
રીજીયન દ્વારા બપોરે ૨.૦૦ કલાકે ક્રિસ્ટલ સ્કૂલ 
રાજકોટ મુકામે સૌરાષ્ટ્ર રીજીયન યુથ કાર્નિવલ - 
૨૦૨૩ સિલેકશન કેમ્પ નું આયોજન રીજીયન ચેરમેન 
ડૉ. જયેશ ભગત ની અધ્યક્ષ સ્થાને તેમજ મિશન 
ચેરમેન દિલીપ સાંખલા ના નેજા હેઠળ હેઠળ કરવામાં 
આવેલ. 

સહુ પ્રથમ ઉપસ્થિત સૌરાષ્ટ્ર ઝોન 
સમાજ ના પ્રમુખશ્રી નાનજીભાઈ વાડિયા, ઝોન 
મહામંત્રીશ્રી કરમશીભાઈ વાસાણી, રીજીયન ચેરમેન ડૉ. 
જયેશ ભગત, મિશન ચેરમેન દિલીપ સાંખલા તેમજ 


ચીફ સેક્રેટરી નિખિલ વાસાણી ના વરદ હસ્તે દીપ 
પ્રગટ્ય કરી કાર્યક્રમ ની શુભ શરૂઆત કરવામાં આવેલ. 
ત્યાર બાદ મિશન ચેરેમેન દિલીપ 
સાંખલા એ ઉપસ્થિત સર્વે સભ્યો, ભાગ લેનાર તમામ 
સ્પર્ધક અને નિર્ણાયક ગણ નો શાબ્દિક સ્વાગત કરેલ 
અને કાર્યક્રમ ના હેતુ અંગે વિગતવાર માહિતી આપેલ. 
આ સ્પર્ધામાં ની દરેક સાત ઇવેન્ટ માટે કો-ઓર્ડીનેટર 
ની નિમણુંક કરવામાં આવેલ હતા જેમાં નિબંધ સ્પર્ધા 
માટે ધવલ ભોજાણી - હળવદ, ડ્રોઈંગ માટે ચેતન પોકાર 
- રાજકોટ, વકતૃત્વ માટે ભાવેશ લીંબાણી - જેતપુર, 
ગાયન માટે નિખિલ વાસાણી - જોરાવર નગર, લઘુ 
નાટિકા માટે દીપેશ લીંબાણી - જોરાવરનગર, ગ્રુપ 
ડાન્સ માટે પિયુષ વાડીયા અને વિજય પોકાર - 
જામનગર , પ્રિન્સ પ્રિન્સેસ માટે જીતેન્દ્ર લીંબાણી- 
જોરાવરનગર ના સભ્યોને તમામ ઇવેન્ટ શિસ્તબદ્ધ રીતે 
આયોજન થઈ શકે તે માટે જવાબદારી સોંપવામાં 
આવેલ હતી. 
નિર્ણાયક ગણ ની ટીમ દ્વારા વિજેતા 
સ્પર્ધકો ની યાદી જાહેર થાય તે પેહલા સૌરાષ્ટ્ર ઝોન 
સમાજ ના પ્રમુખશ્રી નાનજીભાઈ વાડિયા - જામનગર, 
ઝોન મહામંત્રીશ્રી કરમશીભાઈ વાસાણી - જોરાવનગર, 
સૌરાષ્ટ્ર ઝોન મહિલા શક્તિપીઠ પ્રમુખ લીલાબેન 
ભગત, મહામંત્રી સુનિતાબેન લીંબાણી , ઝોન પૂર્વ 
પ્રમુખ તેમજ સલાહકાર ચંદ્રકાંતભાઈ સેંઘાણી - 
જસદણ, ઝોન પૂર્વ મહામંત્રી તેમજ સલાહકાર બાબુભાઈ 
વાસાણી - જોરાવનગર તેમજ રાજકોટ અને રાજકોટ 
પશ્ચિમ સમાજના પ્રમુખશ્રી અને મહામંત્રીશ્રીઓ ની 
પ્રેરક હાજરી રહેતા તમામ હોદ્દેદારશ્રીઓનું સ્ટેજ પર 
સ્થાનગ્રહણ કરવામાં આવેલ અને પ્રસંગ અનુરૂપ 
આશીર્વચન આપેલ. 
કાર્નિવલ માં યોજાયેલ વિવિધ સ્પર્ધાઓની 
અલગ અલગ કેટેગરી મુજબ દરેક સ્પર્ધકો ને સર્ટીફીકેટ 
સાથે મોમેન્ટો અર્પણ કરવામાં આવેલ જેમાં મિશન 
ચેરમેન દિલીપ સાંખલા દ્વારા ઇનામ વિતરણ સમારોહ 
સંચાલન કરી રીજીયન તેમજ ઝોન હોદ્દેદારો ના હસ્તે 
વિજેતા થયેલ સ્પર્ધકો ને સન્‍માનિત કરવામાં આવેલ. 


૫-16 

પ્રથમ ક્રમાંક : બંસી મનોજભાઈ ઘોઘારી - મોરબી 
દ્વિતીય ક્રમાંક : ધારમી કમલેશભાઈ પોકાર - રાજકોટ 
૫-25 

પ્રથમ ક્રમાંક : રૂત્વી કિશોરભાઈ દીવાણી -જામનગર 
દ્વિતીય ક્રમાંક : આનંદી સુધીરભાઈ વાડિયા - રાજકોટ 
તૃતીય ક્રમાંક : યશવી લીતેશભાઈ સમાણી - હળવદ 
પ્રિન્સ એન્ડ પ્રિન્સેસ ઓફ ।662: 

પ્રથમ ક્રમાંક : તૃષ્ટિ જયેશભાઈ ભગત - રાજકોટ પશ્ચિમ 
દ્વિતીય ક્રમાંક : પરિકા જગદીશભાઈ ચૌહાણ - રાજકોટ 


૫-25 
પ્રથમ ક્રમાંક : ્રીપા કિશોરભાઈ દીવાણી - જામનગર 
દ્વિતીય ક્રમાંક : ઝલક ભુપેન્દ્રભાઈ રવાણી - 
જોરાવરનગર 


સાઈ ચાઉ શે વાતે 


3:૪૨ £2૬₹14₹£553₹ 934 ૦૮ ૪૦૧૫૬ મ$૦ઇડ્દ 


1વ૬1૩૦1-૩10્ટાં રિઘાતંતા૩31: 9979352929 


41.1૬. 110 છર 2૪1- 110. 


7-25 
પ્રથમ ક્રમાંક : હસ્તી કૃણાલભાઈ રત્નાણી - 
જોરાવરનગર 

દ્વિતીય ક્રમાંક : વૈભવી કેશવલાલ ઘોઘારી - 

રાજકોટ પશ્ચિમ 

તૃતીય ક્રમાંક : જયેશ નારણભાઈ ઠાકરાણી - રાજકોટ 


પ્રથમ ક્રમાંક: પર્વ દિલીપભાઈ દીવાણી - રાજકોટ 


ઇ-16 
પ્રથમ ક્રમાંક : ધ્યાન ધીરજભાઈ સેંઘાણી - હળવદ 


૫-25 
પ્રથમ ક્રમાંક : પરિકા જગદીશભાઈ ચૌહાણ - રાજકોટ 


ઓમ કિશોરભાઈ લીંબાણી 
ધ્યાનમ વિનોદભાઈ પોકાર 
તૃષ્ટિ જયેશભાઈ ભગત 
પરિકા જયેશભાઈ ચૌહાણ 
યશ મોહનભાઈ લીંબાણી 
ગ્રુપ ડાન્સ વિજેતા ટીમ : જોરાવરનગર 
અલ્પાબેન નિખિલભાઈ વાસાણી 
હસ્તી કૃનાલભાઈ રત્નાણી 
રિધીબેન શુભમભાઈ પોકાર 
શુભમ નવીનભાઈ પોકાર 
અશ્વિની ગોકુળભાઈ રવાણી 
ગોકુલ નરેન્દ્રભાઈ રવાણી 
નિધી પુનિતભાઈ રવાણી 
પુનીત પરસોત્તમભાઈ રવાણી 
નિધી ધ્રુવભાઇ રવાણી 
ધ્રુવ મુકેશભાઈ રવાણી 
અંજલીબેન મયંકભાઈ છાભૈયા 
મયંક ચંદુભાઈ છાભૈયા 
ક્રિષ્નાબેન સુરેશભાઈ છાભૈયા 
આદિત્ય પ્રવિણભાઈ વાસાણી 
અપિંત મિતેશભાઈ વાસાણી 

અંતમાં આભારવિધી ચીફ સેક્રેટરી નિખિલ 
વાસાણી દ્વારા કરવામાં આવેલ જેમાં પ્રોગ્રામને સફળ 
બનાવવા સપોર્ટિંગ સ્પોન્સર રસિકભાઈ લીંબાણી - 
ક્રિસ્ટલ સ્કૂલ , ડૉ. અમિતાબેન ભગત - શુભમ ડેન્ટલ 
ક્લિનિક અને પૂજાબેન ધોળું - ભવ્ય એલ્યુમિનિયમ 
ફર્નિચર એ પોતાનું અમૂલ્ય યોગદાન બદલ આભાર 
વ્યક્ત કરેલ તેમજ આયોજન ને સફળ બનાવવા કો- 
ઓર્ડીનેટર સમિતી ના સભ્યો અને આયોજક સમિતી 
ના રાજકોટ તથા રાજકોટ પશ્ચિમ યુવા મંડળના તમામ 
સભ્યો વિનોદ ઘોઘારી, યોગેશ વાડીયા, દિનેશ 
લીંબાણી, નરેન્દ્ર સેંઘાણી, હિરેન વાડીયા, રાકેશ 
ભાવાણી, પૂજાબેન ધોળું, કલ્પેશ સાંખલા, વનિતાબેન 
સાંખલા, જયેશ ઠાકરાણી, ચેતન પોકાર, સુનિતાબેન 
લીંબાણી, યશ ઠાકરાણી, રીના નાકરાણી, નીતિન 
લીંબાણી, આનંદી સેંઘાણી, જયેશ ઠાકરાણી નો આભાર 
વ્યક્ત કરેલ. સાથે સાથે આમંત્રિત ઝોન સમાજ ના 
તમામ હોદ્દેદારો તેમજ જ્ઞાતિજનો ની બહોળી ઉપસ્થિત 
બદલ સર્વે નો આભાર પ્રગટ કરેલ. 

અંતમાં હાજર સહુ સભ્યો દ્વારા રાષ્ટ્રગાન 
ગાઈ ને કાર્યક્રમ ને પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવેલ અને 
રાત્રી ભોજન લઇ સર્વે છૂટા પડેલ 


જાટ ₹૪-૨૬૪૧૬-૪%૭૪ | ₹*1દરદ-૬૪૬%%- ૭? 1 દ૪#ણર્કછદ ૬૯: 


1117ણદઃર 11113૦ર1-૬ર .1'પષ્ડડઝ ૦રબ્દાર ડઇ/#૦૭ગા_।1દ રડ 


#14૬€/%0 ૦11૮૬ 
ડ૫૦૪/૦૪%» ₹*₹૦9. 186/187 શગ૦ #₹૨૦. € 
વ્યાવ્તા3ઊતાપ્યાત - 370 2014. «પત, બપઘાંલત્લયદ - 10મ્તાંઝ. 


ઇદ £₹4૦. 3. ૯૩૮૦્પાતમ્ત ₹1૦૦ ગગગ ₹૨૦. 26. 
5૦૦૬૫૦૮ - 3, શત ૯૫1પ્રપ્ય%/ #પ્ગઝ્લત્ઇતમ્છાદ, બ્યાત'મ્તાપ્નતાપ્લટ૪2 
11,૬૦3. બઘાંછત્કદ - 370 204. 

દઇામ્યતકઝદાઝપ્ઝાં રઘતંઝ#માં 


સમાજ પ્રભારી રતનશી દીવાણી, મુંબઈ ઝોન સમાજ 
સહ પ્રભારી ગંગારામ પોકાર, મુંબઈ ઝોન સમાજ 
મહામંત્રી પરેશ માવાણી, કેન્દ્રીય યુવાસંઘ સેન્ટ્રલ 
પ્રેસિડેન્ટ હિતેશ રામજીયાણી, મુંબઈ રીજીયન પ્રેસડિન્ટ 
હસમુખ રામજીયાણી, મહિલાસંઘ પ્રમુખ હેમકિબેન 
પોકાર, ડોમ્બીવલી યુવક મંડળ પ્રમુખ જયેશ ભગત, 
મહીલા મંડળ પ્રમુખ રેખાબેન ચોપડાને સ્થાન ગ્રહણ 


કરાવવામાં આવેલ. 

મુંબઈ ઝોન મહામંત્રી દ્વારા સભાનું 
સંચાલન કરવામાં આવ્યું. 

કેશવજી લીંબાણી દ્વારા દિવાળી બોણીના 
મહત્વ તેમજ તેની કલેક્શન વ્યવસ્થા બાબત તેમજ શ્રી 
સમાજની વવિધિ યોજના વિષે માહિતી આપવામાં 


આવેલ. જેને આગળના સત્રમાં ફિલ્મ દ્વારા 


સમજાવવામાં આવેલ. 

પરેશભાઈએ ફિલ્મ માધ્યમથી સભાને 
માહતિગાર કંયા હતા. ત્રસ્તિરીય માળખાની રૂપરેખા 
વર્ણવતા સંપૂણ ભારતમાં ૮૦૦ થી વધુ ઘટક સમાજો 
તેમજ યુવા મંડળો આ માળખા દ્વારા અખલિ ભારતીય 


સ્તરે શ્રીસસાજ યુવાસંઘ તેમજ મહિલાસંઘ સાથે 
જોડાયેલ છે. તે દ્વારા વવિધિ સહાય યોજના જેવી કે 
નીરાધાર સહાય, પ્રમુખશ્રીની રાહત નધિ, શક્ષિણ 
સહાય, યુવા સુરક્ષા કવચ યોજના તેમજ ભવિષ્યની 
યોજનાઓની ઝાંખી આપેલ હતી. ભુજ ખાતે જમીન 
સંપાદન અંગે ભૂમિદાન અંગે સભાને માહતિગાર 
કરવામાં આવેલ. જેમાં એક વાર દીઠ ૧૦૦૦૦ લેખે દાન 
નોંધાવી શકાશે તેમ જણાવતા ૦૩ વારથી વધુ દાન 
આપનાર દાતાની તકતી તે ભવનમાં લગાડવામાં 
આવશે તેમ કહ્યું હતું. ભવષ્યિમાં સમાજને આધુનિક 
સમયનાં ચાલી રહેલ શોધો સાથે સમાજ સુસંગત રીતે 
તાલ થી તાલ મિલાવી શકે તે માટે /1 810૦તા, 
*૦111૫તાંબા, 1૦બાંવ્ડ વગેરે ક્ષેત્રે સમાજને સર્વાંગી 
વિકાસ કરવા આયોજન વિચારાધીન છે. 

મહારાષ્ટ્ર ખંડ પ્રભારી રતનશી દીવાણી 
દ્વારા જણાવેલ કે સનાતની ગૌરવ યાત્રાની આજની 
સભા સહિત અત્યાર સુધી કુલ ૨૧ સભાઓ થયેલ છે. 
તેમજ મુંબઈમાં આ બીજી સભા છે. સનાતની ગૌરવ 
યાત્રાનો ઉદ્દેશ સ્પષ્ટ કરેલ. તે ઉપરાંત ૪૬૮ સભ્ય 
બનવા સભાને અપીલ કરી હતી. મુંબઈ ઝોનના 
ભૂમિદાનના લક્ષ્ય 1250 વાર સામે 1000 વારનું દાન 
નોંધાઈ ગયું છે. જે પણ પૂર્ણ થશે તેમાટે સામેથી લાભ 


લેવા વિનંતી કરવામાં આવેલ. 

રકમ માત્ર 500/ જમાં કરવી ને કેન્દ્રીય 
સમાજના આજીવન સભ્ય બની સનાતની ગૌરવ 
મેળવવા હાકલ કરી હતી. 

ઉમિયા માતાજી વાંઢાય ખાતે અમૃત 
મહોત્સવ ઉજવણી બાબત માહિતી આપવામાં આવેલ 
અને સમાજના ટ્રસ્ટીઓ અને પ્રમુખશ્રી હસ્તે ડોમ્બવિલી, 
કોન-કલ્યાણ, શહાડ, ઉલ્હાસનગર, બદલાપુર ઘટક 
સમાજના પ્રમુખ તેમજ મહામંત્રીને સનાતની શતાબ્દી 
મહોત્સવ તેમજ માતાજી વાંઢાય અમૃત મહોત્સવની 
પત્રકિ। તેમજ સંર્પક પુસ્તકાઓ આપવામાં આવેલ. 

છગનભાઇ પોકાર દ્વારા રદ્દી થી સમૃદ્ધિ 
ર્કાયક્રમ અંર્તગત દરેકને ઓછામાં ઓછાં ૧૦ કાલો રદ્દી 
દાન કરવા અપીલ કરવામાં આવેલ 

શ્રીસમાજ પ્રમુખ અબજીભાઈએ અધિવેશન 
નાં મહત્વ પર પ્રકાશ પાડતાં જણાવેલ કે દરેક ઘટક 
સમાજને આપેલ પરિપત્ર મુજબ ચર્ચા કરી તેઓ દ્વારા 
આવેલ અજુઆત અને સુધારાઓના ડ્રાફ્ટ ઉપર 
સૂચનો, મંતવ્યો આવકાર્ય છે, તે સૂચનો ઘટક સમાજે 
ઝોન સમાજને આપવા જે શ્રીસમાજ આયોજન સમિતિ 
ને સંકલન કરવા અધિવેશન નાં ચર્ચા સત્ર માં રજૂ થશે. 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ 
કડવા પાટીદાર સમાજ, મુંબઈ 
ઝોનના સર્વે સભ્યોને જણાવતાં 
આનંદ થાય છે કે આપણી માતૃ 
સંસ્થા, શ્રી અખિલ ભારતીય 
કચ્છ ક્ડવાપાટીદાર સમાજે 
ભુજ ખાતે ૩-50 (સાડા ત્રણ) એકર જેટલી જમીન 
સંપાધન કરેલ છે. જેનો દસ્તાવેજ પણ થઈ ગયો છે. 
બુધવાર, તા.8-૩-2023 ના થાણા 
સમાજવાડીમાં યોજાયેલ ગૌરવયાત્રા ની મીટીંગમાં 
કેન્દ્રીય સમાજે ભૂમિદાન નોંધાવવા કરેલ અપીલના 
પ્રતિસાદ રૂપે દાતાશ્રી નારાયણભાઈ વિશ્રામભાઈ 
રામાણી ગામ: ગઢસીસા, હાલે થાણા તરફથી 101 
વાર (રૂ. 10,10,000/-) ભૂમિદાન નોંધાવવામાં 
આવેલ. 


ગત તા- ૭/૦૩/૨૦૨૩ ને મંગળવાર ના 
ધુળેટી ના દિવસે શ્રી પાટીદાર સનાતન યુવા મંડળ - 
શહાડ (કલ્યાણ) દ્વારા બોક્સ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ નું સરસ 
અને ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં 
અંડર16 ની 2 ટીમ તેમાં 18 ખેલાડી હતા. મહિલાની 4 
ટીમ તેમાં 40 મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. 18 થી 
40ની 6 ટીમ હતી જેમાં 48 ખેલાડીઓ સહભાગી થયા 
હતા. 45 ઉપર ની 3 ટીમ હતી જેમાં 24 ખેલાડી રમ્યા 
હતા 
આમ ટોટલ 15 ટીમ અને 130 ખેલાડીઓએ 
ભાગ લીધો હતો. એટલે કે મહિલાઓ તેમજ નાના 
બાળકો થી લઈ ને વડીલો સુધી ક્રિકેટ રમી ને અને 
પ્રોગ્રામ માં સહભાગી થઈ ને ક્રિકેટ ની મોજ માણી હતી 
જેમાં પાળતબ' 16 1૦૧ માં ટીમ યુનિટી 
વિજેતા થયેલ હતી જેમાં દાતા શ્રી વિશ્રામભાઈ જેઠા 
ભાદાણી પરિવાર ના હસ્તે વિજેતા ટીમ નું સન્‍માન 
કરવામાં આવેલ. 
પ/બાવલાડ 10૮1 માં 9રોઝ ક્વિન્સ ટિમ 
વિજેતા થયેલ જેમાં દાતાશ્રી મોહનલાલ હરદાસ 
ઉકાણી પરિવાર ના હસ્તે ટીમ ને સન્‍માનિત કરેલ. 
07૦ 45 1ળલાડ 1૦૯11 માં આદર્શ 
ઇલેવન વિજેતા થયેલજેમાં સમાજ ના ઉપ પ્રમુખ 
વલ્લભદાસ ભાઈ પોકાર અને મહામંત્રી છગનભાઇ 


વિઝન ડેવલપમેન્ટ સમિતિની રચના બાબત જાણકારી 
આપતા જણાવ્યું કે 

જયંતીભાઈ (લાકડાવાળ।) તેમજ ચંદ્રકાંત 
છાભૈયા દ્વારા તે સમીતી પર ચર્ચા કરી તેના દ્વારા નવી 
૦૬ સમતિ બનાવવામાં આવેલ છે જેની ટુંકી માહિતી 
ફલ્મિ દ્વારા આપવામાં આવેલ હતી. આમંત્રણ પત્રિકા 
સાથે આપેલ ફોમ દ્વારા સેવાદાન તેમજ શ્રમદાન માટે 
નોંધણી કરાવવા જણાવેલ.ભૂતકાળના વડીલોની 
દૂરંદેશીને અનુસંધાનમાં લેતા ભવષ્યિના સમાજ 
ઘડતર માટે ક્ષિ પરંપરાની ફરી અપનાવવા તેમજ 
તેનાથી થનાર લાભોથી માહતિગાર કરેલ હતા. 
ભવિષ્યમાં આરોગ્ય બાબતની યોજના વિષે તેમજ 


ય ક કડવા; 3: ગવ્યટાસમાજ 


સમાજ પ્રગતિના પંથે જાય તેવા અભિગમ સાથે સમાજ 
સર્વાગી વિકાસ કાજે કાર્યરત છે.ભૂમિદાન ટહેલ નાખતા 
જણાવેલ કે ગાંધીધામ ભવનનો તેમજ નખત્રાણા 
હોસ્ટેલ નો વ્યવસાયકિ ધોરણે ઉપયોગ શરૂ થઈ ગયો 
છે, તેજ રીતે ભુજ ખાતે પણ જે ભવન નિમાણ થશે તેને 
પણ વ્યવસાયકિ ધોરણે ઉપયોગમાં લેતા સમાજની 
આવકના સ્ત્રોત ઊભા કરવા બાબત આગળ વધી રહ્યા 
છીએ તેમ જણાવ્યું. આ આવકને સમાજના વિકાસના 
અન્ય કાર્ય માં ઉપયોગમાં લઈ શકાશે. 

પરેશ માવાણી દ્વારા અધિવેશન ખાતે 
શોભાયાત્રાની માહિતી આપતા તેમાં ભાગ લેવા સભાને 
અપીલ કરી હતી. 


અગ્રણી એવા રતનશી દીવાણી દ્વારા 
સનાતની અધિવેશનમાં સતપંથી માટે દરવાજા બંધ 
કરવા બાબત જણાવતા વાંઢાય ખાતે થયેલ બેઠકનો 
બાદ સામાજિક એકતા માટે કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા 
લેવાયેલ નિર્ણયની ભૂમિકા બાંધી, જેને સભાએ 
તાળીઓથી વધાવી લીધેલ. 

પરેશ માવાણી દ્વારા રદ્દી થી સમૂદ્ધનિ 
સંકલ્પ પત્ર લખીને આપવા અપીલ કરવામાં આવેલ. 

યુવાસંઘ પ્રેસિડેન્ટ હિતેશ રામજીયાણી દ્વારા 
યુવાસંઘની રચના અંગે માહિતી આપવામાં આવેલ. 
ગોલ્ડન જ્યુબિલી ઉજવણી બાબત જણાવતા 
હૈદરાબાદમાં ક્રિકેટ તેમજ વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટ વિષે 


માહીતી આપેલ. તેમજ આગામી સ્વર્ણિમ મહોત્સવ 
પ્રસંગે યુવાનો તેમજ બાળકો માટે 161007046૦ 
ઉવ્વા1પ્લાં, ગિત0/110, ડતો, 01૦૫૦ »િત્ા1૦૦, ગ1૦૦ & 
[01100૦55 બ 16(2 વગેરે ર્કાયક્રમમાં ભાગ લેવા સભાને 
અપીલ કરેલ. રદ્દી થી સમૂદ્ધ ૨૫૦ ટનના લક્ષ્યને સિદ્ધ 
કરવા માટે મહિલા શક્તિને સક્રિય બનવા વિનંતી કરેલ. 
મહિલાસંઘ મુંબઈ પ્રમુખ હેમિકા પોકાર 
દ્વારા ત્રિવિધ મહોત્સવ ઉજવણી માટે માતુ શક્તિ 
આયોજનમાં સહભાગી થવા આહવાન કંયું હતું. 13 મે 
2023 ના દિવસે મહિલા સત્રના આયોજનમાં 
મહિલાસંઘને 25 વર્ષ નિમિતે ઇતિહાસ અને સંપર્ક 
પુસ્તિકાનું વિમોચન કરવામાં આવશે. જેમાં જાહેરાત 
આપી સહયોગી બનવા અંગે અપીલ કરી હતી. તેમજ 
મહિલાસંઘ ની વિવિધ પ્રવૃતિઓ બાબત જાણ કરી હતી. 
આગામી રકાયક્રમ ૦૮ માર્ચ 2023 ના વિશ્વ 
મહલિ। દિન નિમિતિ પાટીદાર ભવન ડોમ્બવિલી ખાતે 
આયોજીત કાર્યક્રમમાં ૯૭ તેમજ 1-૫/ ભણેલ 
દીકરીઓના સન્‍માન કરવામાં આવશે તેમ જણાવ્યું. 
મુંબઈ ઝોન સમાજ પ્રમુખ કાંતભાઈ 
લીંબાણી દ્વારા દિવાળી બોણીના મહત્વ બાબત 
ઉદાહરણ આપી સમજાવેલ હતું. સનાતની શતાબ્દી 
મહોત્સવમાં હાજરી આપવા જો 1500 જેટલા નામો 
આવતા હોય તો જીજ્ઞેશ ચૌહાણ દ્વારા ટ્રેનની વ્યવસ્થા 
ગોઠવવામાં આવશે તેવું ટીમ દ્વારા જણાવેલ. 
ડોમ્બવિલી સમાજનો આભાર વ્યક્ત કરેલ હતો. શાંતિ 
ભગત દ્વારા આભાર વધિ કરવામાં આવી હતી. 
ત્યારબાદ સૌ મહાનુભાવો ડોમ્બવિલી 
સમાજ દ્વારા આયોજતિ ભવ્ય હોલિકા દહન કાયક્રમમાં 
હાજરી આપેલ હતી. 


દાતાશ્રી નારાયણભાઈ વિશ્રામભાઈ 

રામાણી ના સપુત્રો, પુત્રવધુઓ, પૌત્રો, પૌત્રીઓ તથા 

સમસ્ત પરિવારનો શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 

પાટીદારસમાજ ખરાઅંતઃકરણથી આભાર માને છે. 

દાતા પરિવારે એક હાથે આપ્યું છે પરમ 

કૃપાળુ પરમાત્મા એમને હજાર હાથે હજાર ઘણું કરીને 

આપે, કુળદેવી મા શ્રી ઉમિયાજી તથા ઇષ્દેવ 

ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના આશીર્વાદ દાતા 

પરિવાર પર હંમેશા વરસતા રહે અને દાતા પરિવારને 
દીધયિુષ્ય અર્પેએવી પ્રાર્થના. 


નાકરાણી ના 1 વિજેતા ટીમ ને સન્‍માનિત જ 

પાવંબ' 45 11૯15 1૦1 માં વિજય ગ્રુપ 
વિજેતા બનેલ જેમના દાતા આશાપુરા ગ્રુપ ના સભ્યો 
દ્વારા વિજેતા ટીમ નું સન્‍માન કરવામાં આવેલ. 

આ કાર્યક્રમ ને સફળ બનાવવા માટે યુવક 
મંડળ ના પ્રમુખ નિતેશભાઈ ભાવાણી અને તેમની ટીમ 
તેમજ રમત ગમત સમિતિ ના સભ્યો એવા 
૧) દીપેશ ભાદાણી 
૨) મુકેશ નાકરાણી 
૩) પાર્થ ઉકાણી 
૪) વિજય જાદવાણી 

સારી એવી જહેમત ઉઠાવીને પ્રોગ્રામ ને 
સફળ બનાવેલ. મેચ દરમિયાન સ્કોર બોર્ડ માં 
સુરેશભાઈ જાદવાણી એ પૂરો સહયોગ આપ્યો હતો.. 
સમાજ ના મહામંત્રી શ્રી છગનભાઇ 
નાકરાણી એ યુવક મંડળ ને કાર્યક્રમ કરવા બદલ 
બિરદાવેલ. 
અંતે આભારવિધિ યુવક મંડળ ના 
મહામંત્રી મુકેશભાઈ જદવાણીએ કરતા દરેક ટીમ ના 
ઓનેરો નો અને સર્વે દાતાશ્રીઓ નો આભાર વ્યક્ત કરી 
કાર્યક્રમ ને પૂર્ણ જાહેર કરેલ. રાત્રે ભોજન ની વ્યવસ્થા 
રાખવામાં આવી હતી... જ 


મુદ્રામાં મિલેટ્સ ફુડ ફેરમાં લોકો ઉમટી પડ્યા 


વિશ્વમહિલા દિવસ અંતર્ગત મૈત્રી સાર્થ ાચયેકિત મેળામાં કનક. વાનગીઓનું પ્રદર્શન અને વેચાણ કરાયું 


મુન્દ્રા તા. ૧૦ 
વિશ્વ મહિલા દિવસ અંતર્ગત 
મૈત્રી સાર્થ આયોજિત મુન્દ્રામાં 
યોજાયેલ મિલેટ્સ ફડ ફેરમાં 
બહોળી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી 
પડયા હતા. મેળાને અદાણી 
ફાઉન્ડેશનના સી.એસ.આર. હેડ 
પંક્તિબેન શાહના હસ્તે ખુલ્લું 
મુકવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ૧૭ 
જેટલા સ્ટોલમાં મહિલાઓ દ્વારા 
મિલેટ્સ દ્વારા જાતે બનાવેલી 
વિવિધ વાનગીઓનું પ્રદર્શન અને 
વેચાણ કરવામાં આવ્યું હતું. 
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે સંયુકત 
રાષ્ટ્ર સંઘની મહાસભાએ ચાલુ વર્ષ 
૨૦૨૩ને ઇન્ટરનેશનલ મિલેટ વર્ષ 
તરીકે જાહેર કર્યું છે. ભારતના 
પ્રધાનમંત્ી નરેન્દ્ર મોદીના 


પ્રસ્‍તાવને આવકારતા યુ.એન.ના 
ખાધ અને કૃષિ સંગઠન 
(એફ.એ.ઓ..) દ્વારા ઇટાલીના 
રોમ ખાતે યોજાયેલ કમિટીમાં 
સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું. 
સામાન્ય રીતે જેને બરછટ કે જાડા 
ધાન્ય ગણવામાં આવે છે એવા 
બાજરી, જુવાર અને રાગી જેવા 
પોષક અનાજને અંગ્રેજીમાં મિલેટ 
તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એક 
સમય હતો કે આ પ્રકારના પોષક 


લીધું છે. નવા ખોરાક અપનાવવાની 
સ્વાદ ઘેલછામાં ગુણાવગુણ જોવાનું 
ભૂલાઇ ગયું છે. ઓબેસિટી અને 
ડાયાબિટીસ જેવી બીમારીઓનું 
પ્રમાણ વધતું જાય છે. પેટ અને 
આંતરડાને લગતી સમસ્યાઓ પણ 
શરીરમાં ઘર કરી ગઇ છે. દેખા - 
દેખી અને આધુનિક રહેવાની 
લ્હાયમાં કેટલાક જૂના ખોરાક 
ભૂલાયા તેમાં બાજરી વર્ગ 
(મિલેટ)નો પણ સમાવેશ થાય છે. 
લોકો ખાવાનું ભૂલ્યા એટલે ખેડૂતોએ 
ઉગાડવાનું બંધ કરી દીધું છે. આવું 
માત્ર ભારત જ નહીં આફ્રિકાને બાદ 
કરતા સમગ્ર વિશ્વમાં થયું છે ત્યારે 
૨૦૨૩નું વર્ષ ઇન્ટરનેશનલ મિલેટ 
વર્ષ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું 
છે એ ખરેખર ઉચિત જ છે. 


યુક્ત ધાન્ય અનાજ માનવીઓના 
મૂળભૂત ખોરાકમાં સ્થાન ધરાવતો 
હતો. ઘી ચોપડેલો બાજરીનો ગરમ 
રોટલો અને ગોળ શકિતવર્ધક હોવા 
છતાં આજની પેઢીને પણ આઉટ 
ઓફ ડેટ લાગે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં હજુ 
કયાંક રીંગણનો ઓળો અને 
બાજરીનો રોટલો ખોરાક તરીકે 
પ્રચલિત છે. પરંતુ શહેરી 
વિસ્તારોમાં બાજરીના રોટલાનું 
સ્થાન પિઝા અને ચાઇનિઝ ફડે લઈ 


શ્રી ઉમિયા માતાજી ઈશ્વરરામજી અન્નક્ષેત્ર ટ્રસ્‍ટ 
શ્રો ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, ઈજરનગર, મુ. વાંટા, પો. દેશલપર, તા. ભુજ, જિ. કસ#-૩૪૦૦૪૦. ફોન : ૦ર૮૩ર-સ્#૬ર૩ર મો. ૯૪ર૮પ ૯૪૬૧૫ 


#નણઇ-/#ઝ ૦૦1૯૬ 
ડા1ં [તા'ત/તા1 1111001, 5૫1૫૪૦૫ [1૦. 186/187, ગબ 140. 7,8,9, €॥પઘવપત 


ઉતા વ॥॥ાંવાત્વા1 - 370201, ।વા1૦।1, ઉપાંતાતા - 


11વાત. 


ઉ2!€ડ૬1001ાં વિઘતતા1॥ા - 100. 4-91 99791 57883 


છાર-&૫૫૯૯ ૦૬૪1૮૬ 


1. 0પ14100/7&0 - ।(ાણપ્ર&ા#ા( 
।વંડા1૦। છાં - 11૦0. 4-91 94826 95508 


2. 81૪દ/૩ણ૭%£૩ - 1દા-4180&/4 
811ત૫/૦€511ં0૩ાતાં - 


૩. દદર &। - 17011 ॥#/ગ્ઇ 
પ્ાંપ્ટાવઝાતાં - 110. 4- 91 98843 12266 
“લાતાલંગાતાં - 110. 4-91 98413 88663 


4. પ્રા1/૪૫૪#ઝઠ& - શહ્0ણણ& છ/૩૬૩ 
1/0. 4-91 78934 59459 ઉતા|૦5110॥તાં - 


॥/0. 4-91 78428 05202 


ક. 10&005&0 - ૦0& : ।લતાણાતાં - 110. 4-91 70202 74705ક 


ટર#ાપ્રાધાલતાત દપ દરઈ?ારા૭૬ 


£૬:2૯૪૦1 દાર -'ષઝ 1107ળણદદાર 10 13૦ર1-૬:ર 


#4દ:/0 ૦11૮૬ 


-07૦. *૦૧1 ૦૦7૦૧ 57884 


4.1૬ રરછા15 


#4₹€./%ઝ ૦₹:₹1૮૬ 


45, ૦૦૦કાંતયાતમ્ત ૮10૦૮4૮, ૦ઘાવ્કધંધુઞ્ઘા, 
1«પાતતાઝાકાકતાં, ।વ.ધત)0, ૦પાંકત્લદ - 370 140. 
સલતાંડા0ણાપ્યાં રઘતઝાવ3ાં - 10૦. * 91 9૦9254 9૦૪૦4૭૪ 
0પાત્કાંછામ્યાં રઘવંઝાવાં - 11૦. * 91 9૦૦784 49205 


